
il lúnadarrit til stuffnings lcirkju og kristindómi fslcndinga. 
gefiff út af hinu ev. lút. Jcirkjufélagi fsl. í VestrJieimi. 


RITSTJÓRI JÓN BJAllNASON. 


16. árg. WINNIPEG, ÁGÚST 1901. 

Nr. 6. 


þjónustusemin. 

Prédikan við kirkjuþings byrjan á Gimli, Man., 25. Júní 1301. 

Eftir séra Björn B. Jönsson. 

Texti: Jóh. 13, I—17. 

I æfisögu drottins vors Jesú Krists eins og hún er skráö 
af Jóhannesi guöspjallarnanni f kapítulanum næsta á undan 
þeim, sem prédikunartexti vor er úr tekinn, er skýrt frá of- 
sóknum þeim, er Jesús varð aö þola af óvinum sínum. þeir 
hafa nú bundizt fastmælum sín á meöal um að ráða hann af 
dögum. Allan starfstíma sinn haföi Jesús átt í stríöi. Hann 
hafði veriö eltr og ofsóttr, hvar sem hann fór. Og því lengr 
sem leið, því ákveðnari uröu ofsóknirnar. Með byrjan þess 
kapítula, sem textinn er úr, víkr sagan frá þessu stríði við 
hina heiftarfullu óvini úti í borginni, og sögustaörinn er hinn 
friðsami griðastaðr, þar sem Jesús var einn meö postulum 
sínum síðustu stundirnar áör en hann gekk út í píslirnar. 
þaö er róleg stund, þetta. Hávaöi heimsins nær ekki þarna 
inn í borðsalinn til þeirra. Hér fær meistarinn tóm til að 
kveðja hina kæru vini sína í kyrrþey. Aldrei hafði hann 
talað eins hjartanlega við þá og nú á skilnaðarstundinni. 
Hann innsetr við þetta tœkifœri sakrament líkamans og blóös- 
ins sem heilagan samtengingarþátt milli sín sjálfs og læri- 


82 


Sveina sinna æfinlega. Og viS þetla tœkifœri kennir hann 
J?eim hverja lexíuna annarri þýöingarineiri, sem þeiin skuli 
verða til leiðbeiningar og blessunar eftir að hann er burt 
farinn. 

Á þeirri páskahátíð, sem nú var byrjuð, átti Jesús að láta 
líf sitt sem hið sanna páskalamb. Stundin var komin, að 
hann átti að fara úr heimi þessum og hverfa aftr heim til hins 
himneska föður síns. þetta vissi Jesús, eins og hann líka 
vissi, að faðirinn hafði gefið alla hluti á hans vald og að hann 
var frá guði kominn og fór til guðs. En mitt í þessum hugs- 
unum stendr hann upp frá kvöldmáltíðarborðinu, leggr af sér 
ytri klæði sín, tekr vatn í ílát og handklæði og fer og þvær 
fœtr lærisveinanna og þerrar ]?á á handklæðinu. Hann 
hefir fyrir augunum guðdómlega tign og vegsemd sína, en 
tekr þó af eigin fúsum vilja að sér þetta verk, að þjóna læri- 
sveinunum. 

Verk þetta, sem hér um rœðir, fótaþvottrinn, var sjálf- 
sigðr siðr í þeim löndum í hvert sinn, sem menn komu saman 
eða gengu að máltíð. Menn gengu þar að mestu leyti ber- 
fœttir, höfðu að eins ilskó á fótum, og var því þörf að þvo 
fœtr gesta. Hver húsráðandi sá um, að við höndina væri 
þjónar (þrælar), er það hlutverk höfðu, að þvo foetr þeirra, sem 
til borðs gengu. þetta þótti mjög auðvirðilegt verk og var 
venjulega ætlað hinum lægstu þjónum. 

Jesús hafði falið þeim Jóhannesi og Pétri að undirbúa og 
annast samsætið þetta kvöld — skírdagskvöld. Á þeim lá því 
sú skylda, að sjá um fótaþvottinn eins og annað. Ef þeir 
ekki gátu útvegað neinn þjónustumann til að vera viðstaddr 
og vinna þetta verk, bar þeim að gjöra það sjálfum, eða þá 
semja við einhvern hinna postulanna um að taka það að sér. 
En nú sést af því, sem segir í 22. kap. hjá Lúkasi, að hvorki 
Pétr né Jóhannes, né neinn hinna postulanna, hafði verið fá- 
anlegr til að lítillækka sig svo, að þeir tœki að sér að þjóna 
hinum. Og um þetta hefst kapprœða á meðal þeirra. J)eir 
tóku að deila um það, hver væri mestr og hver væri minnstr, 
og kom þar hjá þeim í ljós hinn almenni löstr, stœrilætið; því 



83 

enn þá voru postularnir svo lítiö þroskaöir aö skilningi og 
helgan hjartans. 

En Jesús stendr þá upp og tekr til máls á þessa leiö: 
,,Brœör, þannig á þetta ekki aö vera meöal yöar; sá, sem er 
mestr yöar á meöal, á aö vera eins og hinn minnsti, og sá, 
sem yfirráðin hefir, eins og þjónn hinna. “—Og til þess að þeir 
skyldi sjá þetta og skilja og aldrei gleyma því, þá kraup hann 
sjálfr niðr og þó fœtr þeirra. 

Skiljanlegt er þaö, aö þeir allir hafi auömýkzt og sneypzt 
við þessa áminning. En allir þegja þeir þó nema Pétr. 
Hann er ör aö vanda og getr ekki stillt sig um að mótmæla. 
þessu. Svo auðmýkjanda finnst honum þetta verk vera fyrir 
meistarann og óþolanda aö láta hann vinna þaö, aö hann 
þvertekr þaö meö öllu, aö hann láti Jesúm þvo sína fœtr. — 
,,Pétr, ef eg fæ ekki aö þvo fœtr þína, þá erum viö skildir að 
skiftum 11 , segir Jesús þá, með þeirri stilling ogalvöru, að Pétr 
lét sér óöar segjast. Og meö því hatin nú óttaöist, að hann 
heföi styggt meistara sinn, varö hann aftr jafn-ákafr meö aö 
fá sig þveginn, eins og hann áör haföi verið ákveöinn í aö láta 
ekki þvo sig. 

Svo settist Jesús til borðs aftr og tók til að leggja út 
af þessari athöfn sinni í samtalinu viö postulana. ,, Skiljiö 
þér, hvaö eg hefi gjört við yör?“ spyr hann. Hann skýrir 
þeim frá, aö þetta hafi hann fyrst og fremst gjört þeim til eft- 
irdœmis. ,,Ef eg þá, meistarinn og herrann, hefi þvegiö yöar 
fœtr, þá eigiö þér og aö þvo hver annars fœtr; þvf eggafyðr 
eftirdœmi, svo að þér breytið eins og eg breytti við yðr. ‘ ‘ Kristr 
hafði ,,elskað sína allt til enda“,—og fótaþvottrinn var vottr 
þeirrar elsku. Á þennan kærleik vill hann minna þá að skiln- 
aði, og kenna þeiin líka, hvernig þeir eigi aö elskast. Fóta- 
þvottrinn var verkleg útskýring á því nýja boöorði, sem hann 
gaf þeim, að þeir elski hver annan, eins og hann hafi elskaö þá. 
Hann vildi meö þessu dœmi kenna þaö, aö kærleikr lærisveina 
sinna, kristinna manna, á aö vera fús til að þjóna hverjum 
bróöur með orði og verki, og aö sá kærleikr má ekki láta 
letjast, þótt þjónustan sé fólgin í því að vinna hin óvirðuleg- 
ustu, algengustu og jafnvel ógeðfelldustu verk, þegar þess 



gjörist þörf. En jafnframt því, aö brœörnir eiga aö vera fúsir 
til að þjóna hver öðrum í öllu, sem lýtr að ytri lífskjörum 
þeirra, eiga þeir einnig að vera að sama skapi fúsir að hjálpa 
og þjóna hver öðrum í andlegri merking á þann hátt, sem 
Páll postuli talar um f bréfinu til Galata: ,,Góðir hrœðr, verði 
nokkur fundinn að einhverri synd, þá leiðréttið þér, sem and- 
legir eruð, hann með hógværðar anda. Berið hver annars 
byrði og uppfyllið þannig Krists lögmál“ (Gal. 6, i—2). En 
slík þjónusta getr þá einungis átt sér stað, þegar maðr er bú- 
inn að eignast þann anda, sem Jesús á við, þegar hann segir: 
,,Hveryðar, sem vill vera fremstr, hann sé síðastr allra og 
allra hinna þjónn“ (Mark. 9, 34). 

En fótaþvottr þessi hafði líka enn þá dýpri þýðing, enn 
víðtœkari merking. I samtali þeirra Jesú og Pétrs kemr í 
ljós, hvað verk þetta táknar í fullkomnustu merking. Ekkert 
orð Jesú Krists og ekkert kærleiksverk hans miðaði fyrst og 
fremst að því, að stofna dýrðlegt ríki fyrir augum manna eða 
fdytja til eyrna manna vísdómsfulla heimspekis-lærdóma, heldr 
miðuðu þau öll að því einu, að hreinsa hjörtu mannanna af 
syndinni. En það, að Jesús þvær af manni syndina og 
hreinsar mann, útheimtir af hans hálfu hina mestu auðmýkt 
og niðrlæging, enn þá meiri niðrlæging en það, þegar hann á 
skírdagskvöld kraup niðr til að þvo fœtr postulanna. þetta 
verk hans á skírdagskvöld var tákn þess blóSþvottar, er hann 
þó alla trúaða menn daginn eftir, þegar það varð öllum ljóst, 
að „mannsins sonr kom ekki til þess að láta sér þjóna, heldr 
til að þjóna öðrum og láta líf sitt til lausnargjalds fyrir 
marga. ,,Blóð Jesú Krists, guðs sonar, hreinsar oss af allri 
synd“—segir Jóhannes postuli. Og það var sú hugsan, sem 
fólgin var í þessum alvarlegu orðum, er Jesús mælti við Pétr: 
,,Ef eg fæ ekki að þvo fœtr þína, þá erum við skildir að skift- 
um“, eða nákvæmar útlagt: ,,þá hefir þú enga hlutdeild í 
mér. “ það, að eiga hlutdeild í frelsaranum, er sama sem að 
vera meðeigandi með honum að himnaríki og eilífri sælu; en 
til þess þarf maðr að vera þveginn af Jesú. Sáluhjálpin er 
einmitt þessi mikla sálarreynsla: Jesús hefir þvegið og hreins- 
að mig. Enginn, sem ekki er þveginn í Jesú blóði af synd 



85 


sinni, á hlutdeild í Jesú. Og sá þvottr má aldrei hætta, því 
daglega þarf maðr aö láta Jesúm lauga sig, svo maör veröi 
hreinn af hinum daglegu syndum sínum. 

* 

* ^ * 

Vinir og brœör! I dag erum vér, lærisveinar Jesú, sam- 
an komnir í þessu húsi. Laugaöir höfum vér væntanlega allir 
veriö í blóði Jesú fyrir trúna og þvegnir hreinir af syndum 
vorum. Mér finnst þessi hátíðlega stund aö sumu leyti ekki 
ólík skírdagskvöldinu forðum í Jerúsalem. Víst erum vér hér 
allir saman komnir til þess í einum huga aö neyta páska- 
lambsins, sem vor vegna er slátrað, og setjast hér sem læri- 
sveinar við kvöldmáltíðarborð drottins. Og víst efar enginn 
af oss það, að meistarinn sé hér hjá oss. Vér vitum, aö hann 
er hér í húsinu hjá oss og verör hjá oss við máltíðina, eins og 
hann hefir sjálfr sagt: ,,Sjá, eg er með yðr alla daga allt til 
enda veraldarinnar“, og með tilliti til sakramentisins: ,,J)etta 
er minn líkami, og þetta er mitt blóð. “ Og með því vér allir 
erum óhreinir, ekki einungis hið ytra í orðum og athöfnum, 
heldr og hið innra í hugsunum og girndum, þá er oss, ekki 
síör en postulunum forðum, þörf á því, að vér séum þvegnir. 
Og hér er enginn, sem getr þvegið oss nema drottinn Jesús. 
En hann er hér líka áreiðanlega staddr og gengr hér fyrir 
hvern einstakan mann og býðr að lauga oss alla í lind náðar 
sinnar og þerra os með líndúk kærleiks síns. — Oss fannst það 
mikilsvert og dásamlegt, að Jesús skyldi svo lítillækka sig, að 
hann laugaði fœtr postulanna, þegar enginn annar vildi verða 
til þess. En hversu miklu meira og óskiljanlegra er þó það 
kærleiksundr, að hann hefir kropið niðr til að þvo syndina af 
mönnunum, og krýpr hér enn við saurugar sálir vorar og 
býðst til að þvo þær hreinar af allri synd, svo þær verði hvítar 
sem snjór. Áræði enginn, hversu auðmýkjanda sem það kann 
að virðast fyrir stœrilátan hugsunarhátt vorn, að banna Jesú 
að þvo sig, eins og Pétr gjörði í fyrstu. Biöjum hann heldr 
að þvo bæði höfuð og hendr, svo allt, sem vér hér hugsum og 
gjörum, verði hreint og réttlátt. 

Og þegar vér svo setjumst hér saman á bekki, vér 
lærisveinar Jesú, sem hingað erum komnir frá mörgum söfn- 



85 


u$um, til aö halda kirkjuþing og rœöa velferöarmál hinnar 
heilögu kirkju vorrar, þá þekki eg enga mynd, sem eg fremr 
kýs aS setja fyrir augu vor en myndina af drottni vorum 
Jesú Kristi, J>ar sem hann krýpr ni 5 r til aö J>vo fœtr lærisveina 
sinna. Mynd meistarans þarf ávallt a 5 vera fyrir augum vor 
lærisveinanna. Og myndina af honum einmitt við þaö tœki- 
fœri, þegar hann er með mestu lítillæti aö þjóna öörum, þurf- 
um vér allir þessa daga um fram allt aö hafa fyrir augunum; 
fyrst og fremst vegna þess, aö sú mynd er skýrasta mynd, 
sem til er, bæði af Kristi sjálfum og kristindóminum. Kristr 
v ir um fram allt þjónn meðan hann dvaldi hér á jörðinni, og 
allar kenningar hans miðuðu að því, að kenna mönnunum aff 
þjóna. Um fram allt einkennist Jesús ávallt af þeim hreina 
og hógværa þjónustu-anda, sem í honum bjó. Frá œsku, þá 
er hann fór með foreldrum sínum til Jerúsalem, var hann hlýð- 
inn. Fram í dauðann, já, fram í dauðann á krossinum, lítil- 
lækkaði hann sig og var hlýðinn. Allt líf hans var opinberan 
kærleika, sjálfsafneitunar og þjónustusemi. Og allr kristin- 
dómrinn, að því er siðferðis-kenningar hans snertir, stefnir 
að því, að kenna mönnum þjónustusemina, kenna mönnum 
að elskast og vinna að hver annars heill. Kristindómr- 
inn kennir játendum sínum þá íþrótt aff krjúpa á knc. Hann 
kennir þeim að lúta lágt, lúta niðr að aumingjunum og hinum 
ógæfusömu og þjóna þeim alúðlega, bróðurlega, án allra 
spurninga, án allra ónota. Að svo miklu leyti, sem oss er af 
kristindóminum leyft að reyna að verða miklir menn, þá er 
oss kennt, að það getum vér einungis orðið fyrir það að þjóna 
viikiff. þá fyrst er maðrinn orðinn ,. mikill “, þegar hann 
getr með barnslegu hjarta sungið barnasálminn: 

,,Sá er mestr, sem er beztr, 
sannarlega það er hann. “ 

Hið œðsta takmark frá sjónarmiði kristindómsins er það, að 
geta oröið svo auðmjúkr og kærleiksríkr, að rnaðr geti lagzt 
niðr að fótum sem flestra annarra manna til að þjóna þeim. 

Og að þessi sami þjónustu-andi, sem á að búa í oss, læri- 
sveinum Krists, hér á jörðinni, sé einnig sá andi, er ríkir í 
bústöðum þeirra vera, sem ceðri eru og fullkomnari en vér 



mennirnir, er oss gefið í skyn með j?ví, sem í guðs orði er 
minnzt á eriglana, svo sem t. a. m. þegar sagt er um þá: 
,,Eru þeir- ekki allir þjónustubundnir andar, sem sendir eru í 
þeirra þarfir, sem eiga sáluhjálpina að erfá?“ Og bendir þá 
allt þetta, líf Jesú sjálfs, athafnir góðu englanna og líferni 
allra þeirra manna, sem helgastir hafa verið hér á jörðunni, á 
það, að fullkomnan lífsins eftir dauðann sé einmitt fólgin í 
gleðilegri, sæluríkri þjónustu á miklu œðri og fullkomnari 
hátt en vér enn þá megnum að inna af hendi, að sæla vor í öðru 
lífi verði fólgin í því að mega vinna í félagi við guð og alla 
góða anda að öllu því, sem heilagt er og gott, og að líf vort 
hér sé þá að tilætlan drottins að eins skólaganga til undirbún- 
ings undir meira starf og fullkomnari þjónustu í paradís. 

I öðru lagi finnst mér brýn nauðsyn bera til þess, að vér 
nú í kirkjuþings byrjan setjum oss fyrir sjónir hinn heilaga 
meistara vorn í þjónsmynd hans, vegna þess að eg fæ ekki 
betr séð en að flestar kirkjulegar syndir vorar sé sprottnar af 
því, að vér höfum ekki nógu vel lært lexíu þjónustuseminnar, 
sem Jesús kenndi lærisveinum sínum á skírdagskvöld og með 
öllu lífi sínu. 

Vér erum hér í dag komnir saman á þeim stað, þar sem 
vagga hins vestr-íslenzka kirkjulífs stóð fyrir nær því fjóröungi 
aldar, og í dag hefst hér hið seytjánda ársþing kirkjufélags 
vors. Saga vor er enn ekki löng og dagar vorir enn ekki 
margir. þó er af liðna tímanum ótal margt að læra, og því 
að eins getum vér búizt við meiri velgengni í framtíðinni, að 
vér lærum af sögu liðna tímans. þegar eg svo lít yfir sögu 
kirkjufélags vors, finnst mér eg megi um hana hafa orðin, sem 
skáldið leggr Móses í munn, þegar Móses stóð á dauðadœgri á 
fjallstindinum og horfði yfir liöna æfi og sagði um hana: 
,,Auðug af mótlæti, auðugri’ af synd, 
auðugust þó af guðs miskunnar lind. “ 

Lofaðr sé góðr guð fyrir hans miklu rniskunnsemi! því hann 
hefir blessað starf vort og gefið oss sigr. En þegar eg horfi á 
mótlætið, sem oss hefir mœtt, og syndirnar, sem drýgðar hafa 
verið bæði í þessu litla kirkj ufélagi og móti því, þá sannfœrist 
eg um, að mennirnir, sem mótlætinu og syndunum hafa vald- 



83 


i 5 , hafi gjört )?a8 af því, að þá skorti anda hinnar kristilegu 
þjónustusemi. —Hvernig stendr á því, aö kirkjuþingsmenn og 
jafnvel prestar, sem gengu í þjónustu þessa kirkjufélags sem 
þjónar Krists og safnaöanna, hafa yfirgefiö þjónustuna, gjörzt 
svæsnustu óvinir vorir, og rógbera oss nú og ofsœkja ? Eg 
skal taka upp á mig þá ábyrgö, aö staöhœfa þaö opinberlega, 
að þeir kirkjuþjónar, sem fariö hafa frá oss og snúizt með 
drambi og vonzku á móti oss, hafi lent í þá ógæfu af því, að 
þeir ekki höföu í hjarta sínu hinn kristilega auömýktaranda, 
af því þá skorti anda Jesú Krists, sem áv.illt og alls staöar 
krýpr niör til aö þjóna öðrum í bróöurlegum, sjálfsafneitanda 
kærleika. Skáldiö Milton ber fram þá hugsan í skáldverkinu 
sínu mikla, aö djöfullinn hafi heldr kosiö að ríkja í helvíti en 
að þjótia í himnaríki. Mannleg náttúra er sorglega rík af 
þessari djöfullegu tilhneiging. þess vegna yfirgefa menn 
stundum það, sem þeir vita aö er gott, og hverfa aö því, sem 
þeir ávallt hafa álitið illt. Mönnum er aö eðlisfari jafn-ógeð- 
fellt aö þjóna öðrum og beygja sig fyrir öörutn eins og post- 
ulunum var þaö ógeöfellt að þvo fœtr hver annars. Og mönn- 
um, jafnvel mönnum í hárri stööu, hættir viö hinu sama 
og því, sem henti postulana, aö metast á um það, hver sé 
mestr — ef ekki í oröum, þá í hugsunum. þessi veikleiki, 
þessi synd, hefir valdið kirkjufélagi voru miklu mótlæti. — 
Horfi þá allir nú á Jesúm, þar sem hann er að þvo fœtr læri- 
sveinanna, og læri af honum, því hann er hógvær og af hjarta 
lítillátr. Engum er þaö eins nauðsynlegt að hafa jafnan fyrir 
augunum þessa mynd ineistarans eins og oss prestum og um- 
boðsmönnum Krists. Brœör ! Lærum að telja oss þaö mestu 
sœmdina aö þvo hvcr annars fœtr, aö þjóna hver öörum og 
brœðrunum í auðmýktar-anda Krists. 

Og enn er það eitt í þessu sambandi, sem eg vitdi bróöur- 
lega mega minna alla kirkjuþingsmennina á. Náskyld hroka- 
lundinni, sem aldrei er fáanleg til aö þjóna öörum, er eigin- 
girnin. Til munu dœmi þess í sögu kirkjuþinganna undan- 
gengnu, að nokkur rígr og metingr hafi gjört vart viö sig, 
beinlínis eöa óbeinlínis, leynilega eöa opinberlega. þessi met- 
ingr hefir ávallt stafað af því, að vér þá liöfum verið fyrst og 



8 5 


fremst a 5 hugsa um það, hver um sig aö hlúa sem mest a8 
hinum sérstöku reitum sjálfra vor án tillits til annarra. Mill- 
um vor hafa stundum veriö dregnar ímyndaðar og óeölilegar 
,,línur“, og vér höfum skifzt um þær og hver um sig viljað 
draga sem mest af gœðunum inn fyrir sína ,,línu“. En þetta 
er ekki að þjóna. þetta er ekki að þjóna heildinni. þetta er 
þröngsýni, smásálarskapr og eigingirni, ósamboðin Krists 
þjónum, sem það eitt mega hafa fyrir augunum að j?jóna Kristi 
og efla hans ríki, hvað scm persónulegum hagsjálfra þeirra eða 
samfélaga þeirra líðr. Einnig í þessu þurfurn vér að læra af 
Jesú, læra að þjóna, ekki sjálfum oss, heldr hver öðrum. 

Og loks vil eg aftr minna á ágreininginn meðal lærisvein- 
anna og hugsunarhátt þann, sem Jesús leiðrétti með því sjálfr 
að þvo foétr þeirra. Vér erum víst allir, kærir brœðr, þessum 
sama veikleika háðir. Vér erum hörundsárir, uppstökkir, og 
tökum oss nærri allt það, sem oss finnst á einhvern hátt skerða 
persónulega virðing vora. Oss hættir við að búa oss til 
ástœður fyrir að láta oss þykja, og vér misskiljum hver annan 
oft; og þegar oss greimr á um eitthvað, ætlum vér stundum 
hver öðrum illar hvatir. þessar illu tilhneigingar vorar þurf- 
um vér að temja; og ef unnt er, ættum výr að upprœta þær 
með öllu, vér, sem hér eigum að starfa saman á kirkjuþingi í 
umboði guðs og heilagrar kirkju. ,,Látið sama lunderni vera 
í yðr, sem var í Jesú Kristi“—segir einn postulinn. Látum 
það vera orð til vor talað og vinnum hér saman með lundar- 
lagi frelsarans, sem hógvær og lítillátr varði öllu ltfi sínu til að 
þjóna öðrum mönnum og hefir hér í textanum gefið oss svo 
fagrt eftirdœmi, svo vér breytum eins og hann breytti. 

Guð geo oss þá hinn auðmjúka anda og hugarfar Jesú 
Krists. Og hann, sem af lítillæti sínu foröum þó fœtr læri- 
sveina sinna, hann þvoi oss nú alla hreina af misgjörðum vor- 
um áðr en vér göngum hér að hinu heilaga borði hans til að 
meðtaka hinn blessaða lfkama hans.og blóð. 

Og gefi það góðr guð, að vér í öllu starfi voru hér á þing- 
inu stöðugt höfutn fyrir augum vorum hann, sem krýpr við 
fœtr lærisveinanna og þjónar. þá mun guö staðfesta verkin 
vorra handa og vér inunum sjálfir finna unað og sálarfrið 



90 


fyrir þaS að þjóna, meS sjálfsafneitan og auSmýkt, fyrst og 
fremst sjálfum frelsara vorum og meistara og svo einnig brœSr- 
unum öllum. 

Sé þaö sameiginleg bœn vor allra, þetta: Drottinn, gef 
mér aS geta kropiö niSr til aö þvo fœtr brœöra minna! í 
Jesú nafni. Amen. 

Kvittan 

frá Jóni Bjarna'iyni, ritstjóra „Sam.“ 

Grein minni í Marz-blaöi ,,Sam. “ um hina ,,hærri 
kritík ‘ ‘ hefir séra Jón Helgason svaraö í blaöi sínu ,, Veröi 
ljós!“ í Júní. Hann fellst j?ar algjörlega á þá yfirlýsing mín; , 
aö eg sé alls ekki bær um þaS aö dœma, hvort vísindamenn- 
irnir, er hann hefir vísdóm sinn frá um tiloröning Mósesbók- 
anna og annarra gamla testamentis rita, hafi í aSalefninu rétt 
fyrir sér. Eg sagöi, aö stórkostlega mikiö vantaSi á, aS eg 
heföi þann lærdórti, Sem til þess útheimtist, aö kveöa upp um 
þaö mál nokkurn skaplega rökstuddan dóm. þessari játning 
minni er hann í alla staöi samþykkr. Hitt þar á móti vill hann 
meö engu móti kannast viö, sem eg líka leyfði mér aö halda 
fram, aö ekki heldr hann, séra Jón Helgason sjálfr, hafi nógu 
rnikla þekking á þessum sérstöku biblíufrœSum til þess aS geta 
komiö þar fram sem áreiSanlegr dórnari. En þó aö hann 
mótmæli þessu áliti mínu á sér hiklaust og taki ekki minnsta 
tillit til þess, hvernig eg rökstuddi þaö í grein minni, þá er 
mér þaö nóg í ágreiningsmáli því, sem okkar er á milli, að 
hann samþykkir þá játning mína, aS eg sé ekki nógu lærðr til 
þess aö skera úr því, hvort biblíu-kritík sú, er hann hefir að- 
hyllzt, sé í aðal-atriöunum sannleikr eöa ekki. Úr því að eg 
er ekki nógu lærör til þess aö geta dœmt um þetta efni, er 
þá nokkur sanngirni og nokkurt vit í því af nafna mínum aS 
ætlazt til þess, aS eg játi þaö, aö mðrstaöa sú, sem hann hefir 
komizt aö í biblíufrœðinni þessari sérstöku, sé sannleikr? Og 
úr því að hann er því svo hjartanlega samþykkr, aö mig skorti 
lærdóm til þess aö geta haft vit á ,, kritík ‘ ‘ þessari, myndi þá 
ekki mega hafa þaö fyrir satt, aS allr þorri íslenzkra presta og 



9i 


guSfrœöinga, þeirra sem nú eru uppi, sé líka í augum hans of 
lítiö lærSr til þess aS ná sjálfstœSri skoSan á máli þessu og 
greina þar rétt frá röngu? Og myndi þá ekki einnig mega 
telja víst, og þaS enn þá fremr, aS kenningar þær um biblí- 
una, sem séra Jón Helgason kallar ,,niSrstö 5 u hinna vísinda- 
legu rannsókna“, sé samkvæmt hans eigin skoSan skilningi 
óskólagenginnar alþýSu ofvaxnar? Og ef hann neySist til aS 
játa þessu, myndi þá ekki afleiSingin af þeirri játning hljóta 
aS veröa sú, aS hann hafi í rauninni ekkert erindi átt meS 
þessi háu vísindi sín fram fyrir oss, hina ólærSu, nema ef vera 
skyldi til þess aS sýna meS því sinn mikla lærdóm? 

Talsvert er af rangfœrslum á því, sem eg hefi sagt, í 
grein séra Jóns Helgasonar. Hann segir t. a. m., aS eg gefi 
í skyn, aS vísindalega óhlutdrœgni sé aS eins aS finna hjá trú- 
uSum mönnum. Eg hefi aldrei innt í þá átt. Hitt hefi eg 
sagt, aS biblíu-kritík sú, er hann hefir aShyllzt, eigi rót sína 
aS rekja ekki til trúaSra guSfrœSinga, heldr vantrúaSra lærSra 
manna, er afneituSu því öllu í kristindóminum, sem vanalega 
er yfirnáttúrlegt kallaS. Og kvaS eg þaS ekki sennilegt, aS 
biblíu-rannsókn slíkra manna gæti nokkurn tíma veriS óhlut- 
drœg. MeS þessu er alls ekki gefiS í skyn, aS ekki geti líka 
veriS hlutdrœgni hjá hinum mönnunum. Eg vissi vel, aS 
trúaSir menn í kristilegum skilningi hafa marg-oft stórkost- 
lega syndgaS í þessu tilliti. En þaS kom því efni, sem þá var 
um aS rœSa, ekki viö. Hitt þurfti eg á aS benda fyrir þá sök, 
aS séra Jón Helgason vildi, eins og hann vill enn, telja mönn- 
um trú um, aS biblíu-kritíkin, sem hann er aS berjast fyrir, 
sé samkvæmt eSli sínu hlutdrœgnislaus leit eftir sannleikanum. 

Séra Jón Helgason virSist ætla, aS mér hafi veriS meS 
öllu ókunnugt um hina ,,hærri kritfk‘‘ gamla testamentinu 
viSkomandi þangaS til hann í blaSi sínu og fyrirlestrinum um 
Mósesbœkrnar, sem prentaSr er íTímariti Bókmenntafélagsins, 
tók aS opinbera lærdóm sinn um þaS mál. En þaS er algjör 
misskilningr. Mér voru kenningar þær, sem hann heldr fram 
í því efni, býsna vel kunnar löngu áSr en hann lét opinber- 
lega til sín heyra. Hann hefir ekki komiS meS neinar 
nýjar upplýsingar fyrir mig. Nú segir hann hiklaust, aS eg 



92 


beri svo og svo mikinn ,,óvildarhug til þeirrar vísindalegu 
steínu, sem hér er um að rœöa“. Væri þaö satt, þá 
heföi eg vafalaust einhvern tíma á undan honum látiö opin- 
berlega til mín heyra um ,,kritíkina“, og þá sennilegast til 
þess aö mótmæla henni. En þaö hefi eg aldrei gjört. þaö 
hafa heyrzt raddir í þá átt frá öörum í hópi vorum, en ekki 
frá mér. Hvers vegna myndi eg nú hafa þagaö? Af því eg 
var í óvissu um þaö, hvort meömælendr eöa mótmælendr 
,,kritíkarinnar“ heföi rétt fyrir sér. Og sannarlega ætti séra 
Jón Helgason ekki aö furða sig á þessari óvissu minni, j ví 
þótt hann segist hafa verið aö eiga við þessa sérstöku frœöi- 
grein í samfleytt fjórtán ár, þá kemr þaö nú upp úr kafinn, aö 
líka hann—sjálfr—hefir býsna lengi verið í sömu óvissumii. 
það eru aö eins rúm tvö ár síöan hann fórað þrédika þetta, 
sem hánn kallar ,,niðrstööu hinna vísindalegu rannsókna“ í 
blaði sínu.—I ritstjórnargrein einni í ,,Verði ljós!“ frá því í 
Október 1898 gegn hr, Östlund aðventista-trúboða stendr 

þessi athugasemd á milli sviga:.,ef oröin (um sjöunda dag- 

inn í 1. Mós. 2, 3) annars ekki eru skrifuð éftir aö hvíldar- 
dagshelgin var í lög leidd hjá ísraelsmönnum og meö tilljti til 
hennar, sem sumir álíta. “ Af þessari athúgasemd má hik- 
laust ráöa, aö ritstjórinn, séra Jón Helgason, hafi á þeirri 
tíð veriö í algjörum vafa um þaö, er hann nú kennir uppruna 
Mósesbókanna viðvíkjanda svo sem áreiöanlega sannað. 
Lengra var hann ekki kominn þá í þessum sínum uppáhalds- 
frœöum, gamla testamentis ,,kritíkinni“. Og þaö er all- 
líklegt, að hann heföi enn verið í sama vafa um sannleiks- 
gildi ,,kritíkarinnar“ eða aö minnsta kosti ekkert látið til sín 
heyra, sem benti til þess að hann væri laus við efasemdir sín- 
ar um þær kenningar, ef hann ekki mjög skömmu síðar heföi 
fengið trúarstyrking úr óvæntri átt og hvöt til að gjöra al- 
menningi kunna hina nýju vísindalegu sannfœring sína. ,,ísá- 
fold“ kom 2 i, Desetnber 1898 með ritstjórnargrein uin hin 
kirkjulegu tímarit vor íslendinga. Var þar mjög vel og vin- 
samlega um þau tálaö. En seinast í grein þeirri kom þetta: 

,,En eitt er það, sem að öllum þessum ritum má finna. 
þau hafa enn með öllu gengiö fram hjá þeim skoöana-bylt- 




93 


ingum ritningunni viSvíkjandi, sem á síöustu áratugum hafa 
oröið í hugum hinna yngri guðfrœðinga og margra gamalla 
líka. Með því hafa þau, að því er vér erum sannfœrðir um, 
ekki að eins svift sjálf sig fjölda lesenda allt fram að þessu, 
heldr og látið undir höfuð leggjast að veita lesanda sínum 
mikilvæga aðstoð bæði í efasemdum hans sjálfs og viðreign- 
inni við þá, sem á móti mæla.—Sjálfsagt stafar nú þessi þögn 
sumra kirkjuritanna af ótta við, að þær umrœður, sem hér er 
átt við, myndi vekja nýjan glundroða. Sú hefir líka orðið 
afleiðingin af hverjum nýjum sannleika, sem mannkynið hefir 
eignazt. En að lokum hefir sannleikrinn samt meira stj'rk- 
ingaraíi en allt annað, veitir öruggari festu en öll viðleitni til 
að leyna honum, hvort sem sú viðleitni er fólgin í ákveðnum, 
starfandi tilraunum, eða aðgjörðaleysi og þögn. “ 

þetta í ,,ísafold“ virðist hafa orðið vini vorum séra Jóni 
Helgasyni eins og ný opinberan, og jafnframt sem ómót- 
stœðileg lögeggjan til þess að koma nú fram hiklaust sann- 
fœrðr um áreiðanlegleik ,,kritíkarinnar“ og ,,hvergi hræddr 
hjörs í þrá“. í Febrúar 1899 tekr hann til í blaðí sínu að 
rita um ,,þversagnir og missögli“ í ritningunni. Og með því 
er teningunum kastað. I Marz og Apríl sarna ár ritar hann 
um innblástr ritningarinnar. Og í Júní greinina: ,,Eigum 
'vér að þegja?“ Enginn minnsti vafi getr því leikið á því, að 
hinn tilfœrði greinarpartr úr ,,ísafold“ hefir tekið óvissuna 
frá séra Jóni Helgasyni og hleypt honum á stað. 

Út af fyrir sig er nú ekkert út á það að setja. Hitt þar 
á móti er stór-vítavert af honum, að koma fram, eftir að hann 
á þennan hátt hefir snúizt. með öðru eins yfirlæti, lærdóms- 
drýgindum, getsökum, brigzlum og fyrirlitning eins og hann 
hefir síðan gjört andspænis þeim brœðrum sfnum, sem annað- 
hvort enn eru í sömu óvissu og hann var áðr í máli þessu eða 
hafa þar komizt að sannfœring gagnstœðri núverandi skoðan 
hans. það er eins og vér allir höfum verið skyldir til að trúa 
á sannleik ,,kritíkarinnar“ undir eins og hann var þar orðinn 
trúaör og var um það opinberlega búinn að láta til sín heyra. 
Áðr var ekki neitt tiltökumál, þótt vér þegðum um það mál 
og værum í óvissu. Og þeir, sem áðr mótmæltu ,,kritíkinni“, 
máttu þaö líka þá að ósekju. En eftir að hann hafði talað, 
þá var þögn og óvissa annarra orðin þeim synd, hvað þá heldr 



94 


það, ef einhver af fullkominni sannfœring áræddi að vefengja 
hina svo kölluðu ,,niðrstöðu hinna vísindalegu rannsókna“. 

Menn veiti þessu til skýringar athygli ýmsu orðalagi, sem 
séra Jón Helgason hefir látið sér sœma í ritgjörðum sínum 
gegn andstœðingum sínum síðan hann gjörðist talsmaðr hinn- 
ar,,hærri kritíkar“. í ,, V. 1 .! “ 1900 á bls. 73 stendr: ,,það 
stendr í sambandi við algjört þekkingarleysi þessara manna“ 
o. s. frv. Á sömu bls.: ,,þeir sjá hvergi—auðvitað af því að 
þeir vilja ekki sjá—merki mannshandarinnar á neinu. “ Og 
enn fremr á sömu bls.: —,,kenning, sem er svo vitfirringsleg, 
frá hvaða híið sem hún er skoðuð, að naum^st nokkur maðr 
með heilbrigðri skynsemi myndi dirf^st að bera hana frarn 
opinberlega“. (Hér er að rœða umgömlu kenninguna um inn- 
blástr ritningarinnar eins og að undanförnu hefir frá henni 
verið gengið í barnafrœðum kristinnar kirkju, þar á rneðal r' 
kveri séra Helga heitins Hálfdanarsonar, föður séra Jóns). Á 
bls. 155 í sama árg. blaðsins segir hann um það, er séra Björn 
B. Jónsson í fyrirlestrinum um innblástr ritningarinnar 
heldr því fram, sem ávallt að undanförnu hefir kennt 
verið í kirkjunni, að ritningin öll sé guðinnblásin bók: 
,,J)etta gjörir höf. þvert á móti allri heilbrigðri skyn- 
semi“ o. s. frv. Og á bls. 75 enn í sama árgangi stendr 
þetta: ,,Vér erum sannfœrðir um, að það myndi tak- 
ast (0: að séra Friðrik J. Bergmann opni augu þeirra em- 
bættisbrœðra sinna, sem hér vestan hafs eru á öðru máli) svo 
framarlega sem þar er ekki við þá menn að eiga, sem ekki 
vilja sannfœrast. “ — í greininni um ,,trú og vísindi“, sem 
stendr í ., V. 1 .!“ frá því í Febr. þ. á., er þeim mönnum kirkj- 
unnar, sem amast við nýjum kenningum á svæði vísindanna— 
og þar er augsýnilega átt við þá, sem andœfa vilja hinni 
,,hærri kritík‘‘ — borið það á brýn, að ,,staðfesta“ þeirra sé 
,,ekkert annað en andleg þrjózka og þverhöfðaskapr, sprott- 
inn af leti og makindaelsku “. — 1 upphafsþætti ritgjörðar 
séra Björns B. Jónssonar um ,,biblíufrœðina nýju“, þeim er 
birtist í Janúar-blaði ,,Sam.“ þ. á., voru tilfærð orð eftir dr. 
Green, víðfrægan guðfrœðing hér í Ameríku, um skaðvæni 
,,kritíkarinnar“. Orð dr. Green’s segir nú séra Jón Helga- 



son í ,,V.l.!“, núveranda árgangi bls. 92, sé ekkert annað en 
,,illgirnislegr sleggjudómr, ósamboðinn menntuðum manni“, 
enda lætr hann þess með djúpri fyrirlitning getið, að séra 
Björn hafi þau eftir ,,einhverjum Ameríku-guðfrœöing“, sem 
einmitt fyrir þá sök, að hann er hér í álfu upprunninn, ekkert 
sé að marka. Vera má, að dr. Green hafi skjátlazt í áliti 
sínu á ,,kritíkinni“, — um j?að áræði eg ekkert að segja, en 
að hæðast að lærdómi hans og frægð, sem hvorttveggja er 
fyrir löngu viðrkennt um þýzkaland hið Iúterska þvertogendi- 
langt, það er meira en varasamt fyrir þá, sem í guðfrœðislær- 
dómi aldrei ná þangað með tærnar sem hann hafði hælana, þó 
þeir verði eins gamlir og Metúsala. Og eigi síðr varasamt 
að tala með fyrirlitningartón um hina vísindalegu guðfrœði 
eða hin guðfrœðislegu vísindi Ameríkumanna yfir höfuð, því 
sannarlega standa þeir þar ekkert að baki brœðrum sínum í 
norðrálfunni. Og að því er sérstaklega snertir skilyrðin fyrir 
því að hafa vit á hinum vísindalegu rannsóknum gamla testa- 
mentisins, þá leyfi eg mér að tilfœra hér nokkur orð eftir 
Howard Osgood, höfuðmanninn við endrbótina á hinni ensku 
biblíuþýðing, sem nú er verið að gefa út í Bandaríkjunum : 

,, I hundrað ár hefir nám hebreskrar tungu verið stundað af hinu 
mesta kappi í Ameríku, og nafnaskrá þeirra manna, sem hér 
í álfu hafa náð fullkomnu valdi yfir þeirri tungu allt frá dög- 
um Stuarts*), er mjög löng. Orðbœkr, mállýsingar, texta- 
skýringar og ritgjörðir um einstakleg efni gamla testamentinu 
viðvíkjandi eru orðnar svo margar, að það rná teljast álitlegt 
bókasafn. Allt þetta er mönnum austan Atlanzhafs, að fáein- 
um bókfrœðingum undanskildum, eins ókunnugt og Mið-Afríka 
var mönnum ókunn fyrir fimmtíu árum. þeir hafa aldrei 
rannsakað þetta. En oss er sagt af þeim, sem á þessum tíma 
vita um kennendr og nemendr í hebresku og grísku á megin- 
landi Evrópu, á Bretlandi og í Ameríku, að tala hvorratveggja 
sé hærri hér í landi en í öllum löndum norðrálfunnar saman- 
lögðum. Og þeir segja enn meira, segja það, að engin 
menntastofnan austan Atlantzhafs þoli samanburð við suma 
af skólurn vorum með tilliti til tœkifœra þeirra, er þar bjóð- 
*) Moses Stuart, mer’.r hebreskufrœöingr í Andover, dáinn 1853. 



96 


ast, til þess að læra hebresku og grísku til hlítar. “ þannig 
farast þeim manni orö nú fyrir fám mánuöum (Sunday School 
Times, Philadelphia, 5. Janúar 1901). Og þó aö séra Jón 
Helgason hristi líklega yfir þessu höfuðið í djúpri fyrirlitning, 
af því það kemr frá Ameríku, þá eru orðin öðrum mönnum 
eins eftirtektarverð fyrir því. — I annan stað tók séra Björn 
það fram í sama þætti ritgjörðar sinnar, að ,,úti áheimshöfun- 
um sé aldan (o: hin sérstaka ,,hærri kritík‘‘) nú einmitt farin 
að hjaðna all-víða, þegar hún nú loksins rís við strendr ís- 
lands“. þetta segir séra J. H. beri svo ,,sorglegan vott um 
vanþekking“ á þeim efnum, sem um er að rœða, að það virð- 
ist lítt girnilegt að fara að eiga orðastað við oss hér vestra um 
þetta mál. 

Meira af orðalagi hans í deilugreinum hans út af ., krít- 
íkinni“ þarf ekki að tilfœra. það, sem á hefir verið bent, 
nœgir til þess að sýna, í hverjum tón hann talar. Og víst er 
það, að ef vísindi þessi skyldi hafa sömu áhrif á annað fólk 
sem þau virðast hafa haft á séra J. H., þá vex ekki hógværð- 
ar-andinn í kirkjunni við það að setja þau þar í hásæti. En 
þann anda ríðr oss öllum mönnum kirkjunnar um fram allt á 
að eignast á þessum tíma í ríkum mæli. 

1 1r. Úlafr S. Þorgeirsson, 644 William Ave , Winnipeg, er féhirAir ,,Sam. “ 


,,EIMREIÐIN“, eitt fjölbre.vttasta og skemmtilegasta timaritið á ís- 
lenzku. Ritgjörðir, myndir, sögur, kvæði. Verð 40 cts. hvert hefti. 
Eæst hjá H. íá. Bardal, J. S. Bergmann o. fl. 


ÍSAFOLD“, !ang-mesta blaíVið á íslandi, kemr út tvisvar f viku allt árifl; kostar 
i’Ameriku $1.50. Halldór S, Bardal, 657 Elgin Ave., Winnipeg, er útsölumaör 

.VERDI I.Jí'iS !“— hið kirkjulega mánaðarrit J'eirra séra Jóns Ilelgasonar 
og Haralds Níelssonar í Reykjavik — til sölu i bókaverzlan Halldórs S. Bardal 
í W innipeg og kustar 60 cts. 

,,1\ENNARINN“, mánaöarrit til notkunar viö kristindómsfrœöslu barna í sunnu- 
dacsskólum og hein.ahúsum; kemr út í Minneota, Minn. Argangrinn, 12 jir., 
kostar að eins 50 cts. Kitstj >ri séra Björn B. Jónsson. Utg. G. B. BjÖrnson 

4 ______________ — - 

„SAMEINI\GIN“ kernr út mánaðarlega,12 nr. á ári. Verð í Vestrheimi: $1.00 
árg.; greiðist ,fyrir fram. —Skrifstofa bUðsins: 704 Ross Ave., Winnipeg, Manitoba, 
Canada. — Úlgáfunefnd: Jón Bjarnason (ritstjóri), Friðrik J.Bergmann, Olafr S. 
J>or,eir ,son, Rúnólfr Marteinsson og N. Stíingr mr J>o rl ksson - 


PRENTSMIDJA LÖGBERGS, — WINNIPEG. 


